એની પહેલી બે પુસ્તકો માં મિલિસેંટ 
સેલસમે વનસ્પતિ અને માછલીઓ ના 
જીવન ની અજાયબીઓ વિષે લખ્યું. 
હવે એની પુસ્તક "ટોની ના પક્ષીઓ" 
યુવાન પ્રકૃતિવાદીઓ માટે એક નવું 
ક્ષેત્ર ખોલે છે. 


એના પિતા ના દૂરબીન અને પરિવાર 
ની પક્ષીઓ ની માર્ગદર્શિકા લઈને, ટોની 
પક્ષીઓ ને એક નાના છોકરા ની દ્રષ્ટિ 
થી જુએ છે. પણ પક્ષીઓ ને જોવા કોઈ 
સરળ કામ નથી. તમારે શાંત રહેતા 
શીખવું પડે, અને તમને ખબર હોવી 
જોઈએ કે પક્ષીઓ ને ક્યાં અને કેવી 
રીતે જોવા જોઈએ. ટોની આ બધું 
શીખ્યો - અને સાથે બીજું ઘણું બધું - 
એને સંતોષ થાય એ રીતે. 


ખાસ કરીને શિખાઉ પાઠક માટે 
ઓછામાં ઓછી વયસ્ક મદદ સાથે 
વાંચવા માટે આ પુસ્તક લખાયેલું છે. 
"ટોની ના પક્ષીઓ" એક એવું પુસ્તક છે 
જે હંમેશા બાળકો સાથે રહેશે. એ બાહ્ય 
દુનિયા માં એનું જ્ઞાન અને આનંદ 
વધારશે અને એની જાગરૂક્તા માં નવા 
પાસાઓ ખોલશે. 


મિલિસેંટ ઈ. સેલસમ 
ચિત્ર: કર્ટ વર્થ 


ત્ર 


તી નજ 
“ઝૂ” 
ટોની ના પક્ષીઓ 
ર્ન 
સ 
૮ કે 


ન 7 જ ક ## 4 ક કી 
8 7 
યા 


7 કઝ 
28 


"કેટલો સરસ દિવસ છે!" ટોની એ કહ્યું. 
એ ઘાસ માં થઈને દોડયો. 
સૂરજ નીકળ્યો હતો. 


અને ઘાસ માં થી સરસ સુગંધ આવી રહી 
હતી. 


ટોની એના ઘર માં ગયો. 


"ચાલો ટહેલવા જઇયે, પિતાજી," એણે કહ્યું. 


"ભલે. ચાલો હમણાં જઇયે," 

એના પિતા એ કહ્યું. 

ટોનીએ એના પિતા નો હાથ પકડી લીધો. 
એ રસ્તા પર ચાલવા લાગ્યા. 


"તમારા બીજા હાથ માં શું છે?" ટોની એ પૂછ્યું. 
"ફિલ્ડ ગ્લાસ એટલે કે દૂરબીન," એના પિતા એ કહ્યું. 
"જો આપણને રસ્તા માં કોઈ પક્ષી દેખાશે, 

તો હું આનાથી એને સારી રીતે જોઈ શકીશ." 
"ઓહ," ટોની એ કહ્યું. 

"હું તો મારી આંખો થી જોઈ શકું છું!" 


એ સાથે-સાથે ચાલ્યા. 

ત્યાં એના પિતા રોકાઈ ગયા. 

એણે એની આંખો પર દૂરબીન લગાવ્યું. 
"ત્યાં એક બ્લેકબર્ડ જઈ રહ્યું છે," એણે કહ્યું. 
"ક્યાં?" ટોની એ પૂછ્યું. 


"એ હમણાં પેલા થાંભલા પર હતું," એના પિતા એ કહ્યું. 


"જો, એ હમણાં જ ઉડી ગયું." 


ટોની એ જોયું. 
એણે થાંભલો તો જોયો, પણ કોઈ પક્ષી નહીં. 


એ સાથે-સાથે ચાલતા રહ્યા. 

એના પિતા એ ફરી દૂરબીન ઉઠાવ્યું. 

"ત્યાં એક નીલકંઠ ઉડી રહ્યું છે," એના પિતા એ કહ્યું. 
"ક્યાં?" ટોની એ પૂછ્યું. 

"ત્યાં." એના પિતા એ ઈશારો કર્યો. 

"એ હમણાં જ પેલા ઝાડ પરથી ઉડી ગયું." 

ટોની એ ઝાડ તો જોયું, પણ એને ત્યાં કોઈ પક્ષી ન દેખાયું. 
એ સાથે-સાથે ચાલતા રહ્યા. 


ત્યાં એના પિતા સ્થિર થઈ ગયા. 

"હવે શું?" ટોની એ પૂછ્યું. 

"શું તમને કોઈ બીજું પક્ષી દેખાઈ રહ્યું છે?" 
"નહીં," એના પિતા એ કહ્યું. 

ન મને એક પક્ષી નો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો 


તું પણ સાંભળ." 


ટોની સ્થિર ઉભો રહ્યો. 

એ સાંભળવા લાગ્યો. 

એણે એક પક્ષી ને ગાતા સાંભળ્યું. 

"એ એક રોબિન છે," એના પિતા એ કહ્યું. 
"તમને કેવી રીતે ખબર પડી?" ટોની એ પૂછ્યું. 
"રોબિન નું પોતાનું એક ખાસ ગીત હોય છે," 
એના પિતા એ કહ્યું. 


ટોની ને નવાઈ લાગી. 

"શું રોબિન નું ગીત અલગ હોય છે? 

શું એ બીજા પક્ષીઓ ના ગાયન થી અલગ ગાય છે?" 
ટોની એ પૂછ્યું. 

"અરે હા," એના પિતા એ કહ્યું. 

"શું દરેક પક્ષી નું ગાયન અલગ હોય છે?" 

ટોની એ પૂછ્યું. 

"હા," એના પિતા એ કહ્યું. 

"સારું," ટોની એ કહ્યું. 

"આ તો મજાની વાત છે. મને લાગ્યું કે બધા પક્ષી 
ફક્ત 'ચીં ચીં'જ કરતા હશે." 


ટોની ઘરે જતા ચૂપચાપ હતો. 

એ વિચારી રહ્યો હતો. 

"મેં હજી સુધી એક પણ પક્ષી જોયું નહીં. 

મારે એક પક્ષી ને તો સારી રીતે જોવું જ જોઈએ." 
બીજે દિવસે સવારે ટોની સ્કૂલ ગયો. 

સડક ના ખૂણા પર એ બસ ની રાહ જોઈ રહ્યો હતો. 
એ એક ઝાડ ને અઢેલી ને ઉભો હતો. 

ત્યાં, એક પક્ષી એના માથા પરથી ઉડી ને ઝાડ પર બેઠું. 
ટોની એ ઉપર જોયું. 

એ જરા પણ હલ્યો નહોં| 

એ બસ ત્યાંજ ઉભો રહ્યો અને ઉપર જોતો રહ્યો. 


પક્ષી રાખોડી હતું. 

એના માથા ની ટોપી કાળી હતી. 

એની પૂંછડી લાંબી હતી. 

ટોની એ વિચાર્યું, "આ કયુ પક્ષી છે?" 
"મારા પિતા અહીં હોત તો સારું થાત." 


સ્કૂલ જતે સમયે ટોની મનમાં બોલતો રહ્યો, 
"રાખોડી, કાળી ટોપી, લાંબી પૂંછડી." 


જયારે એ સ્કૂલ પહોંચ્યો, તો એણે એના પુસ્તકો નીચે રાખ્યા. 
એણે એક કાગળ લીધો. 

એણે એક રાખોડી પક્ષી બનાવ્યું, જેની પૂંછડી લાંબી હતી. 
એણે ટોપી ને કાળો રંગ કર્યો. 


એ રાતે, ભોજન પહેલા, ટોની એ કહ્યું, 


"પિતાજી, આજે મેં એક પક્ષી જોયું. 
એ આખું રાખોડી હતું. 

એની ટોપી કાળી હતી. 

અને એની પૂંછડી લાંબી હતી. 

આ એનું ચિત્ર છે. 

શું તમે એનું નામ જણાવી શકો છો?" 


"લાગે છે કે મને ખબર નથી," ટોની ના પિતા એ કહ્યું. 
પિતાજી પુસ્તકો રાખવાની અલમારી પાસે ગયા. 


એણે એક પુસ્તક ઉઠાવ્યું. 
એણે એના પૃષ્ઠો ફેરવ્યા. 
"શું પક્ષી જોવામાં આવું હતું, ટોની?" એના પિતા એ પૂછ્યું. 


ટોની એ જોયું. 


ચોપડી માં એના પક્ષી નું ચિત્ર હતું! 


"આ એક કેટબર્ડ (બિલાડી પક્ષી) છે," એના 
પિતા એ કહ્યું. 


ટોની એ ચોપડી એના હાથ માં લીધી. 
"ચોપડીમાં નું ચિત્ર મેં બનાવેલા ચિત્ર કરતા વધારે સારું 
છે. 


શું આ પુસ્તક માં બધા પક્ષીઓ ના ચિત્ર છે?" 

"હા, ટોની," એના પિતાએ કહ્યું. 

"એને ગાઈડ બુક કહેવાય છે. 

આ પુસ્તક તને પક્ષીઓ વિષે જાણવામાં મદદ કરશે." 
"શું હું આનો ઉપયોગ કરી શકું છું?" ટોની એ પૂછ્યું. 
"અવશ્ય," એના પીતા એ કહ્યું. 


બીજે દિવસે, એના પિતા એ ટોની ના ગળા માં દૂરબીન નો પટ્ટો ભરાવ્યો. 
ટોની એ કહ્યું, "પિતાજી, હું પક્ષીઓ ને જોવા જાઉં છું. દૂરબીન ટોની ના ઘૂંટણ સુધી આવી રહ્યું હતું. 

શું હું તમારું દૂરબીન વાપરી શકું છું?" "હું અને સરખું કરી દઉં," એના પિતા એ કહ્યું. 

"ભલે," એના પિતા એ કહ્યું. એણે પટ્ટો નાનો કર્યો. 


ટોની સડક પર ચાલવા લાગ્યો. 

એ એક મોટા ખડક પર બેસી ગયો. 

એણે દૂરબીન આંખો પર લગાવ્યું. 

પણ એ કંઈ જોઈ ન શક્યો. 

"હું દૂરબીન થી ક્યારેય કોઈ પક્ષી જોઈ નહીં શકું," 
એણે કહ્યું. 


નજ 
તડ. 
જ 
ઠં 


એણે દૂરબીન પર લાગેલા નાના ચક્ર ને ઘુમાવ્યું. 
"વાહ!" ટોની એ બૂમ પાડી. 

સડક ની બીજી બાજુ નું ઝાડ 

હવે એને સાવ નજીક લાગી રહ્યું હતું. 


ની 
ડુ ગભ 
24 ઝ- જ ટુક” 
મુજ ઠનો કદ 


સડક ની બીજી બાજુ ના ડેઈઝી ના ફૂલ એની સામે હોય એમ 
લાગી રહ્યું હતું. 


ટોની ને લાગ્યું કે એની હાથ આગળ કરીને એને અડી શકશે. 


એણે એની આંખો પરથી દૂરબીન હટાવ્યું. 
હકીકત માં ઝાડ બહુ દૂર હતું. 


ડેઈઝી ના ફૂલ ફરી સડક ની બીજી બાજુ જતા રહ્યા. 


ટોની એ ફરી દૂરબીન માં થી જોયું. 

ત્યાં, એક કેટબર્ડ ઉડી ને ડેઈઝી ના ફૂલો પાસે આવ્યું. 

"ઓહ!" એણે બૂમ પાડી. 

"દૂરબીન ને લીધે પિતાજી બધા પક્ષીઓ ને જોઈ શકતા હતા." 


કેટબર્ડ બહુ મોટું લાગી રહ્યું હતું. 

ટોની એ એને જોયું. 

કેટબર્ડે ચાંચ થી એની પાંખ સાફ કરી. 
ટોની એ દૂરબીન નીચે રાખી દીધું. 
હવે કેટબર્ડ કેટલું નાનું લાગી રહ્યું હતું! 


ટોની એ વિચાર્યું, "બીજી વાર જયારે હું પિતાજી સાથે 
પક્ષીઓ જોવા જઈશ, 
તો હું જ બધા પક્ષીઓ ને પહેલા જોઇશ." 


શનિવારે ટોની એના પીતા સાથે 
પક્ષીઓ જોવા ગયો. 
દૂરબીન ટોની ની ગરદન માં લટકતું હતું. 


એના પિતા ના ખિસ્સા માં ગાઈડ બુક હતી. 


એ સડક પર ચાલી રહ્યા હતા. 
ત્યારે ટોની એ પહેલું પક્ષી જોયું. 
એણે દૂરબીન એની આંખો પર લગાવ્યું. 


"એ બહુ મોટું અને ભૂરું છે," એણે કહ્યું. 

"અને એની ગરદન ફરતે એક કાળી કડી છે. 

એ શું છે?" 

"ચાલો એને પુસ્તક માં શોધીયે," એના પિતા એ કહ્યું. 


એ એક પથ્થર પર બેસી ગયા. 
એમણે પક્ષીઓ ના પુસ્તક ના પાનાં ફેરવ્યા. 
એમણે બતક ના ચિત્રો જોયા. 


ટોની નું પક્ષી બતક ન હતું. 


એ હંસ પણ ન હતું. ક 


ટોની એ થોડા વધુ પાના ફેરવ્યા. 


એ બાજ પક્ષી ન હતું. 


એ ગરુડ ન હતું. 


એ ઘુવડ ન હતું. 


લક્કડખોદ ભૂરા નથી હોતા. 


એ ભૂરું પક્ષી ન હતું. 


ભૂરા પક્ષીઓ ની ગરદન ફર 
કાળી કડી નથી હોતી. 


એમણે થોડા પાનાં વધુ ફેરવ્યા. 

"ઉભા રહો!" ટોની એ બૂમ પાડી. 

"આ રહ્યું મારુ પક્ષી. એ એક નીલકંઠ છે." 
એ એના પિતા તરફ ફર્યો. 

"આ ચોપડી તો બહુ સરસ છે. 

એમાં ઘણું બધું છે." 


રવિવારે ટોની ફરી ટહેલવા ગયો. 


એ વખતે એ એકલો ગયો. 

એ ઘણી વાર સુધી ચાલતો રહ્યો. 

પછી એ એક ખડક પર બેસી ગયો અને એ ક્યુ પક્ષી હતું? 

એની ચારે બાજુ જોવા લાગ્યો. એ ઉપર થી ભૂરું હતું. 

એક પક્ષી એની પાસેના ઊંચા ઘાસ માં ઉડી ને એની છાતી નો ભાગ સફેદ હતો. 
આવ્યું. એની સફેદ છાતી પર બદામી પટ્ટીઓ 


ટોની સાવ શાંત બેઠો રહ્યો. હતી 


ટોની જોતો રહ્યો. 

પક્ષી બીજ ખાતું હતું. 

ટોની એને ત્યાં સુધી જોતો રહ્યો 
જ્યાં સુધી એ ઉડી ન ગયું. 
પછી એ ઘરે ગયો. 


એ દોડી ને ઘર ની અંદર ગયો. 


એ કહી રહ્યો હતો, "ભૂરું માથું, સફેદ છાતી, સફેદ 
છાતી પર બદામી પટ્ટીઓ." 


એને પક્ષીઓ ની ચોપડી મળી ગઈ. 

"આ તો ગજબ છે," ટોની મનમાં બબડયો. 
"અહીં તો એક આખું પાનું છે જેમાં બધા પક્ષીઓ 
મારા પક્ષી જેવા લાગે છે." 


"આ તો બધી ચકલી છે. 

આખું પાનું ભરીને ચકલી." 

ટોની એ દરેક ચિત્ર જોયું. 
એમાંથી એક પક્ષી એનું જરૂર હતું. 
પણ ક્યુ? 


ટોની એના પિતા ને ગોતવા ગયો. 

"પિતાજી," એણે કહ્યું, "શું હું કાલે આ પુસ્તક 
સાથે લઈ જઈ શકું?" 

"તું જરૂર લઈ જઈ શકે છે," એના પિતા એ કહ્યું. 


બીજે દિવસે ટોની એના પક્ષી ની શોધ માં ગયો. 
પક્ષી-ગાઈડ એના ખિસ્સા માં હતી. 

દૂરબીન એના ગળામાં લટકાવેલું હતું. 

ટોની એ જ ખડક પર ગયો. 

ત્યાં જઈને બેસી ગયો. 

એ રાહ જોવા લાગ્યો. 

અચાનક એક પક્ષી ઊંચા ઘાસ તરફ ઉડી ને આવ્યું. 
ટોની એ દૂરબીન થી જોયું. 

પણ સૂરજ ડૂબી રહ્યો હતો. 

સૂરજ સીધો એની આંખો માં આવી ને ચમકી રહ્યો હતો. 
એટલે એ વધુ સારી રીતે જોઈ શકતો ન હતો. 


નઈ ન 
ને “હા 


"મારે એ પક્ષી ની બીજી બાજુ જવું પડશે," એણે વિચાર્યું. 
"ત્યારે હું એને સારી રીતે જોઈ શકીશ." 

ટોની ધીરે-ધીરે ચાલ્યો - 

એક સાથે થોડા-થોડા ડગલાં. 

"જો હું તેજી થી ચાલીશ, કે દોડીશ, 

તો પક્ષી ઉડી જશે," એણે મનમાં કહ્યું. 


ટોની બહુ ધીરે-ધીરે ચાલતો રહ્યો. 
આખરે એ રોકાઈ ગયો. 

એણે ધીમે-ધીમે એનું દૂરબીન ઉઠાવ્યું. 
હવે સૂરજ એની પાછળ હતો, 

એટલે એ સાફ જોઈ શકતો હતો. 


ત્યાં કડાકા-ધડાકા થયા! 
એક મોટો કૂતરો ઝાડીઓ માં થી કૂદ્યો. 


કૂતરો ભસ્યો. 
એ એક ચકલી હતી. 


પણ શું એ એજ હતી જે એણે કાલે જોઈ હતી? 
એણે એને ફરીથી જોઈ. 


ટોની એ કૂતરા તરફ જોયું અને કહ્યું, 
શાર 


પણ ત્યાં સુધી બહુ મોડું થઈ ચૂક્યું હતું. 
એનું પક્ષી ઉડી ગયું હતું. 

ટોની ને બહુ ગુસ્સો આવ્યો. 

કૂતરા નું નામ પાલ હતું. 


અને પાલ ની બરાબર પાછળ ટોની નો મિત્ર કેન 
હતો. 


"મૂરખ માણસ!" ટોની એ ચીસ પાડી. 

"તેં મારા પક્ષી ને ડરાવીને ઉડાડી દીધું!" 
"ક્યુ પક્ષી?" કેને પૂછ્યું. 

"મારુ પક્ષી!" ટોની એ ચીસ પાડી. 

"મને ત્યાં પહોંચવામાં ઘણો સમય લાગ્યો 
જ્યાંથી હું એ પક્ષી ને જોઈ શકતો હતો. 
ત્યાં તેં એને ડરાવીને ઉડાડી દીધું." 


"મને માફ કર, ટોની. 


મને ખબર નહીં કે તું અહીં છે. 

પણ એ પક્ષી ને પાછું કેવી રીતે લઈ 
અવાય એ હું તને દેખાડી શકું છું." 
ટોની એ કેન સામે જોયું. 

"અચ્છા, મને દેખાડ," ટોની એ કહ્યું. 


સૌથી પહેલા કેને એના કૂતરા ને ઘરે મોકલી દીધો. 


પછી એ ટોની ની બાજુ માં બેસી ગયો. 


એણે એના હાથ એના મોઢા પર રાખ્યા 

અને અજબ અવાજો કાઢ્યા. 

"તું તારા હાથ ને ચૂમી ભરતા બહુ બેવકૂફ લાગી રહ્યો છે," 
ટોની એ કહ્યું. 

પણ કેન એવું કરતો રહ્યો. 

"આ રમુજી છે," ટોની એ વિચાર્યું, 

"પણ આ બધું કરવાથી મારુ પક્ષી પાછું નહીં આવે." 


પણ ત્યાં એક પક્ષી ઊંચા ઘાસ પર ઊડીને આવ્યું. 
ટોની એ એનું દૂરબીન ઉઠાવ્યું. 

એ પહેલા કે એ સારી રીતે જોઈ શકે, 

બીજું એક પક્ષી ઘાસ પર ઉડી ને આવ્યું. 

કેન હજી પણ અજબ અવાજો કાઢી રહ્યો હતો. 


બીજું એક પક્ષી આવ્યું. 

પછી બીજું. 

"તું સાચું કહી રહ્યો છે, કેન," ટોની એ કહ્યું. 
"પક્ષીઓ ને આ અવાજ પસંદ છે." 


એણે દૂરબીન થી જોયું. 
એ પક્ષી ચકલીઓ હતી. 


એ ઉપર થી ભૂરા રંગ ની હતી. 
એની છાતી સફેદ હતી. 


સફેદ છાતી પર ભૂરા રંગ ની પટ્ટીઓ 
હતી. 


એ એની ચકલીઓ હતી. 
પણ એ કેવા પ્રકાર ની ચકલીઓ હતી? 


ટોની એ કેન ને કહ્યું, 

"જલ્દી કર, ચકલીવાળું પાનું શોધ." 
ટોની એ દૂરબીન થી ચકલીઓ ને જોઈ. 
પછી એણે ચિત્રો જોયા. 

એણે ફરી પક્ષીઓ ને જોયા. 

એણે ફરી ચિત્રો જોયા. 


પછી એણે પુસ્તક ઉઠાવ્યું. 

"આ ગાયન ગાય એવી ચકલીઓ હોઈ શકે છે," કેને કહ્યું. 
ટોની એ ચિત્રો જોયા. 

"અહીં બીજી એક ચકલી છે 

જેની છાતી પર એક કાળું ધાબુ છે," એણે કહ્યું. 

"પણ એને કોઈ પટ્ટીઓ નથી," કેને કહ્યું. 

"એ સાચું છે," ટોની એ કહ્યું. 

"આ ગાયન ગાવાવાળી ચકલીઓ હશે." 


"ઓહ!" એણે કહ્યું. 


"આ ચકલીઓ ના સ્તન ની વચ્ચે એક કાળો ડાઘ છે." 
"મને પણ જોવા દે," કેને કહ્યું. 
એણે પણ ચકલીઓ જોઈ. 


"સાંભળ, ટોની," કેને કહ્યું. "આ તો એક સરસ પુસ્તક છે. 
એમાં ચિત્રો સાવ પક્ષીઓ જેવા જ લાગે છે." 
"પક્ષી ગાઈડ એના માટે જ હોય છે," ટોની એ કહ્યું. 


એક દિવસ ટોની ના પિતા એ કહ્યું, 

"આજે હું તને એક ખાસ જગ્યા પર લઈ જઈશ." 
એ જંગલ માં ચાલ્યા ગયા. 

એ એક ઝરણાં પાસે બેસી ગયા. 

એમણે પથ્થર પરથી વહેતા પાણી ને સાંભળ્યું. 
એમણે ઝાડ પરથી વહેતી હવા ને સાંભળી. 


"સાંભળો," ટોની એ કહ્યું. 


"શું તમે કંઈ સાંભળ્યું?" 

"મેં સાંભળ્યું," ટોની ના પિતા એ કહ્યું. 
"એ ઓવનબર્ડ નો અવાજ છે. 

શું તેં એને એવું કહેતા સાંભળ્યું, 


'ટીચર, ટીચર, ટીચર?'" એ પછી, ટોની ઘણીવાર જંગલ માં જતો. 
"હા," ટોની એ કહ્યું. એને ઓવનબર્ડ નો અવાજ બહુ પસંદ હતો. 
"હું એ ટીચર પક્ષી ને સ્કૂલ લઈ જવા ઈચ્છું છે." એક દિવસ એ સવારે ચુપચાપ બેઠો રહ્યો. 


"હું એક ઝાડ ના થડ જેવો છું," એણે વિચાર્યું. 


ત્યાં, એણે ઓવનબર્ડ જોયું. 
એ પાંદડા પર એના નાના ગુલાબી રંગ ના પગ થી ચાલતા 
ઝાડ ના ઢીમચાં પર થઈ ને ઝરણાં તરફ ગયું. 

એ ઝરણાં ના કિનારે ઉભું રહ્યું. 

એણે એની ચાંચ પાણી માં ડુબાડી. 

પછી એણે એનું માથું ઉપર ઉઠાવ્યું. 

ટોની એને જોતો રહ્યો. 


જયારે ટોની ઘરે પહોંચ્યો, તો એણે એના પિતા ને પૂછ્યું, 
"શું તમે જાણો છો કે પક્ષી પાણી કેવી રીતે પીએ છે?" 
"નહીં," એના પિતાજી એ કહ્યું. 

"તમે અહીં ઉભા રહો," ટોની એ કહ્યું. 

એ દોડી ને રસોડા માં ગયો. 

અને પાણી ભરેલા કટોરા સાથે પાછો આવ્યો. 


"જુઓ," એણે કહ્યું. 

એણે એનું મોઢું પાણી થી ભરી લીધું. 

પછી એણે એનું માથું પાછળ કર્યું. 

ઘર! ઘરે! પાણી નીચે ન ગયું. 

ટોની એ ઉધરસ ખાઈ ને પાણી કાઢી નાખ્યું. 
"સારું," એણે કહ્યું, 

"ઓવનબર્ડે આમ પણ એવું જ કર્યું હતું." 
"શું કર્યું હતું?" એના પિતા એ પૂછ્યું. 


"ઓવનબર્ડે પાણીમાં એની ચાંચ ડુબાડી. 

પછી એણે એનું માથું પાછળ કર્યું. 

એણે વારે-વારે એવું કર્યું." 

"મેં એને એવું કરતા જોયું છે," એના પિતાએ કહ્યું. 

"પણ મેં એ વિષે ક્યારેય વિચાર્યું નથી." 

"મને લાગે છે કે પક્ષી આપણી જેમ ગળી શકતા નથી," 
ટોની એ કહ્યું. 

"મને લાગે છે કે એને ગળી જવા માટે 

એનું માથું પાછળ કરવું પડે છે 

જેથી પાણી એના ગળા નીચે ઉતરી જાય." 


"તેં મને આજે કંઈક નવું શીખવ્યું," 
ટોની ના પિતા એ કહ્યું. 

"હું તમને હજી ઘણું શીખવાડીશ," 
ટોની એ હસી ને કહ્યું. 

"હું એક 'ટીચર, ટીચર, ટીચર' છું! 


હું પક્ષીઓ વિષે આસ-પાસ ના લોકો કરતા વધારે 
શીખીશ." 

"મને આશા છે કે તું જરૂર શીખીશ," 

ટોની ના પિતા એ કહ્યું. 


સમાપ્ત 


